CYNGOR  DOSBARTH  GWLEDIG  PENLLYN 


ADRODDIAD 


am 

1964- 


Mr.  Cadeirydd,  Boneddigi«n, 

Cyflwynaf  i chwi  adroddiad  ar  gyflwr  iechya  y dosbarth  am  y flwyddyn 

1964. 

Amcangyfrif  y Cofrestrydd  Cyffredinol  am  boblagaeth  y dosbarth  yng 
nghanol  1964  oedd  2,770*  Rhoddodd  amcangyfrif  o 2,780  yn  1963  a 2,800  yn  1962. 

Yr  oedd  43  0 enedigaethau  a 27  o farwolaethau  yn  1964  ac  felly  16 
mwy  o enedigaethau  nac  o farwolaethau.  Yr  oedd  55  ° enedigaethau  yn  1963  a 42 
yn  1962.  Nid  oedd  un  genedigaeth  marwanedig  yn  1964*  Bu  un  plentyn  o dan  fis 
oed  farw  yn  y flwyddyn.  Hi  bu  un  achos  o farwolaeth  mam  ar  enedigaeth  plentyn. 

Bu  27  o farwolaethau,  yr  un  nifer  ac  yn  y flwyddyn  gynt.  Yr  achosion 
mwyaf  cyff redin  oedd  afiechyd  ar  y galon  ac  anafau  llestriog  y gyfundrefn  nerfau. 

Nid  oedd  un  achos  newydd  o ddarfodedigaeth  o'r  ysgyfaint  nac  o 
farwolaeth  o'r  afiechyd. 

Dymunaf  ddiolch  i Mr.  David  Williams  yr  Arolygydd  Iechyd  a'r 
Swyddogion  eraill  am  eu  cyd-weithrediad  yn  ystod  y flwyddyn. 


Yn  gywir,  eich  ufudd  ?;as, 

H.  Francis, 

M.B. , Ch.B. ,D.P.H. 

Swyddog  Meddygol  Rhanbarthol  y Sir. 


CYFFREDINOL . 


Arwynebedd  y Dosbarth; 

Gwerth  Trethiannol: 

Poblogaeth(Ffigyrau'r  Cofrestrydd  Cyffredinol) 

Nifer  y tai  annedd 

Cyfanswm  treth  geiniog  yn  y bunt; 


98,469  o 
£35,077* 
2770 
906 
£127* 


aceri . 


GENBDIGAETHAU: 


Byw  a marwanedig 

Bywanedig 

Marwanedig 

Genedigaethau  yn  ol  mil  0 boblogaeth 
Genedigaethau  anghyfreithlon  yn  ol 
mil  0 boblogaeth 


43 

43 

DIM 

15.52  (1963  - 19.78). 
dim 


Bywanedig 


Gwryw 


Benyw  Cyfanswm 


Cyfreithlon; 
Anghyfreithlon ; 


21  19  40 

1 2 3 


1. 


MARWOLAETHAU. 


Cyfanswm s 27 

Marwolaethau  yn  ol  mil  o'r  boblogaeth 
Y ffigur  am  1963 


Gwryw 

18 


Benyw  Cyfar  m 

9 

9.75. 

9.7 


Marwolaethau  plant  dan  flwydd  oed:- 

Cyfreithlon.: 

Anghyfreithlon: 


Gwryw 


0 

0 


Benyw  Cyfanswm 
1 1 

0 0 


Marwolaethau  plant  yn  ol  mil  o enedigaethau 
( Y ffigyrau  am  196 3) 


23.25 

36.36 


Marwolaethau  plant  cyfreithlon  yn  ol  mil  o 
enedigaethau: 

Marwolaethau  plant  dan  bedair  wythnos  oed: 

Cyfreithlon: 

Anghyfreithlon 

Marwolaethau  mamau  (Ynglyn  a beichiogi  a 
geni  plant) s 


25.00 


Gv/ryw 


Benyw 


0 1 
0 0 


Cyfanswm 

1 

0 


DIM 


Marwolaethau  o’r  canser: 
(Yn  ol  mil  o’r  boblogaeth) 
(Y  ffigyrau  am  1963)2 


0144 

1.8 


Marwolaethau  oddiwrth  Ddarfodedigaeth 

(yn  ol  mil  o'r  boblogaeth)  DIM 

(Y  ffigyrau  am  1963)  DIM 


GVfASANASTH  IECHYD  YD  Y DOSBARTH. 


1. 


SWYDDOGION  IECHYD. 


Un  Swyddog  Meddygol. 
Un  Arolygydd  Iechyd. 


2.  CYE'LEUSTERAU  LABORDY; 

Dwr;  Dadansoddiad  cemegol  gan  y Dadansoddwr  Cyhoeddus  yng  Nghaer. 
Arolygu  bacteriologaidd  gan  Labordy  Iechyd  y Cyhoedd, Conwy . 


3.  AMBBTLAKSs 

Mae  dwy  ambiwlans  yn  y Bala  ac  un  yng  Nghorwen. 

4-  CLIHIGAU  LLESIAIII  PLANT: 

Cynhelir  clinig  ddwyv/aith  yn  y mis,  yn  yr  Hafan,  Bala. 

5*  CLIHIGAU  DARPAR  GENI: 

Cynhelir  clinig  o'r  math  unwaith  yn  y mis  yn  yr  Hafan,  Bala. 

6.  CLIHIG  ORTHOPAEDIC: 

Unwaith  yn  y mis  yn  Plasyndre,  Bala. 

7.  CLINIG  DARE0D5DIGAETH: 

Pob  wythnos  yn  Plasyndre,  Bala. 

8.  ATALKEINTIO  DIPTHERIA: 

Ceir  atalheintio  ar  fabanod  yn  y Clinig  Llesiant  Plant  ac  ar 
fabanod  a phlant  yn  yr  Ysgol  Gynradd. 

9.  YSBYTTAI: 

Nid  oes  yr  un  ysbyty  o fewn  tiriogaeth  y Cyngor  Dosbarth. 

10.  AFIECHYDON  HEINTUS: 

Cyfanswm  yr  afiechydon  heintus  (heblaw  Darfodedigaeth)  a wnaed  yn 
hysbys  yn  ystod  y flwyddyn:  9* 


Y Dwymyn  Goch  - 0 

Twymyn  y Perfedd  - 0 

Y Pas  - 0 

Y Freeh  Goch  - 9 

Llid  yr  Ysgyfaint  - 0 


DARFODEPIGAETHs 


Ysgyfeiniol 

Anysgyfeiniol 

MARWOLAETHAIT  0 ACHOS  DARFODEDIG AETH : 


Gwryw 


0 

0 


Ysgyfeiniol  - 0 

Anysgyfeiniol  - 0 


Achos ion  Newydd 
Benvw  Cyfanswm 


0 0 
0 0 


0 

0 

0 

0 

ACHOS ION  M ARW 0 L AE THAU . 


Darfodedigaeth  yr  Ysgyfaint 

Parlys  llym 

Canser  Ystumog 

Canser  yr  Ysgyfaint 

Canser  y Fron 

Canser  (Safleoedd  eraill) 

Clefydau  y Gwaed 
Troethlif 

Anafau  llestriog  cyfundrefn  y nerfau 
Afiechyd  rhydweliau’r  galon 
Gorbwys  gyda  chlefyd  y galon 
Clefydau  eraill  y galon 
Clefydau  cylchredol  eraill 
Anwydwst 

Llid  yr  ysgyfaint 
Bronceitus 

Clefydau  eraill  y gyfundrefn  anadlu 
Casgliad  ar  yr  ystumog  a’r  perfeddyn 

bach 

Llid  yr  Ystumog,  y coluddion  a'r 
dolur  rhyddo 
Llid  yr  elwlod 

Gordyfiant  y chwaren  wrth  enau'r 
bledren 

Afiechydon  eraill 
Damweiniau  gan  fodur*n 
Pob  damwain  arall 
Camffurfiadau  Genedigol 


Gwryw 


Beny^y 


0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

7 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 


0 


0 


0 1 
0 0 


0 

1 

1 

0 

0 


0 

1 

0 

1 

1 


DEDDF  CYMORTH  GWLADOL  1948. 

Ni  fu  yr  un  achos  o dan  Adran  47  o’r  Ddeddf  hon  yn  ystod  y flwyddyn. 
G LANi'/E  ITHDKA  BWYD. 


Rhoddwyd  cyngor  yn  gyffredinol  fel  oedd  angen. 


ADRODDIAD  BLYFYDDOL  YR  AROLYGYDD  IECHYD  - 1964* 


1.  C ARTHPFOS  IAETH : 

“ Cafwyd  Beth  trafferth  gyda  pympiau  carthffos  Llanuwchllyn  a chyfnewidiwyd 

y peiriannau  pwmpio  o olew  i drydan. 

2 . CYFLEKWAJ)  MR; 

Samplau  o weithfeydd  y Cyngor  - 6 

Samplau  eraill  - 19 

Lengys  sampl  cemegol  fod  cyflwr  organaidd  y dvr  yn  foddhaol. 

Dechreuwyd  ar  y gwaith  o fyned  a pibell  ddwr  o'r  Bala  i Glanraf on 
a chysylltwyd  36  o dai  i'r  bibell. 


Rhif  y tai  yn  defnyddio  dwr  y Cyngor; 


Plwyf 

Yn  y Ty 

Pibell  Allan 

Llandderfel 

100 

3 

Llanfor 

96 

17 

Llangywair 

14 

Llanuwchllyn 

145 

““ 

Llanycil 

107 

3 

3- 


YSBWRIELs  _ ^ , 

Pwrcaswyd  safle  Tomen  Ludw  Llanuwchllyn  yn  ystod  y flwyddyn  a rhoadwyd 

f f ens  o ' i gwmpas . 


4.  CARAFANNAU s 

Estynwyd  un  safle  yn  y dosbarth  yn  ystod  y flwyddyn  gan  ddod  a rhit 
y carafannau  ar  safleoedd  i dros  ddau  gant. 

5.  FFATRIOEDD; 

Ni  fu  newid  yn  rhif  na  math  o ffatrioedd  yn  y dosbarth. 


6 .  DIFA  PLARU; 

Gwnaed  696  o archwiliadau  yn  ystod  y flwyddyn. 
a 127  o adeiladau  eraill. 

Rhoddwyd  triniaeth  mewn  42  o achosion. 


Archwiliwyd  332  o ffermydd 


Cymeradwywyd  5 cais  am  gymorthdal  safonol  a 6 cais  am  gymorthdal  llawn 

yn  gwneud  cyfanswm  o £2595*  . 

Gwnaed  tri  archeb  cau  ar  dai  a thri  archeb  dymchwel  ar  dai  yn  yr  ardal 

Penderfynwyd  symud  ymlaen  i bwrcasu  safleoedd  tai  yn  Llanuwchllyn, 
Llangywair,  Parc,  Llanfor,  Glanrafon  a Frongoch. 

8.  Y DDEDDF  RHENTs 

Hi  dderbyniwyd  cais  am  Dystysgrif  Cywair  Drwg. 


9.  BWYD: 


Ildiwyd  bwyd  anaddas  gan  fasnachwyr.  Archwiliwyd  adeiladau  bwyd  yn  y 
dosbarth,  ni  erlynwyd  neb  am  beidio  a chydyiaffurf io  a'r  Rheolau  Bwyd. 


10.  Tt  LLADD:  _ . 

Nid  oes  ty  lladd  yn  y dosbarth,  a derbynir  cig  o'r  Bala  a Chorwen. 


Y Deddfau  Iechyd: 


NIFER  A NATUR  YR  YPMELIRDaU. 


1.  Carthffosiaeth  133 

2.  Cyflenwad  Dwr  91 

3.  Ysbwriel  21 

4.  Casbethau  43 

5.  Carafannau  39 

6.  Ffatrioedd  4 

7.  Siopau  23 

8.  Difa  Plaau  27 


t Deddfau  Tais 


1.  Cyffredinol  - 153 

2.  Deddf  Rhent  - RIM 


Reddfau  Bwyds 


Bwyd  Anaddas 

Paratoi5Cadw  a Gwerthu  Bwyd 
Amrywiaethol 


9 

24 

13 


Bhybaddion; 

Anfonwyd 

Rhybuddion  Rhagarweiniol  19 

" Pfurfiol  3 


Cy  dymf  f urf  iwy  d 


14 

3 


( ' 


